UHARAMU WA KUJICHUBUA NGOZI 
NA KUUNGA NYWELE ZA BANDIA 


Imetungwa na: Yunus Kanuni Ngenda 


Imepitiwa na: Yasini Twaha Hassani 


aall gaa l Ga 


Sifa zote kamilifu anastahiki Mwenyezi Mungu, ambae ame 
muumba Mwanadam katika umbile zuri, kupita kiumbe 
chochote katika viumbe vyake, 


Na Rehma na Amani zimwendee kiongozi wa umma huu, 
Mtume wetu Muhammad (s.a.w), 

pamoja na watu wake na Maswahaba zake na wenye kuwafuata 
kwa ihsani mpaka siku ya Qiyama. 

Amma baad: 


Anasema Mwnyezi Mungu Mtukufu katika Qur’an tukufu: 
(Bila shaka tumemuumba mwanadamu kwa umbo lililo bora 
kabisa). 

(Suratu Tyn: (4). 


Mwenyezi Mungu Mtukufu ni muumba wa mbingu na ardhi na 
vilivyomo, yeye Mwenyezi Mungu anavijua vizuri viumbe 
vyake, kwasababu ndiye aliyeviumba, baada ya kumuumba 
mwanadamu kwa umbile bora hakukaa kimya; 

Bali akamjulisha mwanadamu tena kwa kumsifu, 

Ili ajijue mwanadamu kuwa yeye ni kiumbe bora, 

Na atosheke na namna alivyoumbwa na amshukuru Mwenyezi 
Mungu juu ya hilo, 

Amwamini Mwenyezi Mungu na Mtume wake (s.a.w), na 
afanye matendo mema, akiwa hivo atapata ujira usio kwisha. 


Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu: 

(Isipokuwa wale walio amini na wakatenda mema, 
hao watapata ujira usio kwisha). 

(Surat Tyn: (6). 


Na Mwenyezi Mungu Mtukufu hakuishia hapo, 

Akaendelea kumzungumzia mwanadamu akasema: 

(Ewe mwanaadamu! Nini kilicho kughuri ukamwacha Mola 
wako Mlezi Mtukufu?. 

Aliye kuumba, akakuweka sawa, akakunyoosha. 

Katika sura yoyote aliyo ipenda akakujenga). 

(Surat Al-Infitwaar: (6-8). 


Katika Aya hizo tukufu Mwenyezi Mungu anazungumza kwa 
mshangao mkubwa, 

kumshangaa mwanadam kulingana na namna alivyomumba kwa 
ubora na ukamilifu, 

cha ajabu ni kwamba baadhi ya binadam hawaja ridhika na 
maumbile waliyojaaliwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu, 
ambayo ndio maumbile bora. 


Wanafanya jitihada ya kubadilisha maumbile yao ima kwa 
kutumia madawa wakabadilisha nywele na mwili (kujichubua) 
au kuunganisha nywele za bandia, na hii ni haramu haifai. 
Kwa nini huridhiki na maumbile alio kupatia Mwenyezi 
Mungu? Umezaliwa ukiwa na rangi nyeusi unaona haifai! 
unataka rangi nyeupe! Aliekupatia rangi nyeusi kakosea?!!!. 


Na ikumbukwe kuwa baada ya Ibilisi kulaaniwa na Mwenyezi 
Mungu, 

Alichukua ahadi nyingi sana juu ya kumpoteza mwanadam. 

Na miongoni mwa ahadi zake ni kwamba aliahidi atawashawishi 
wanadam mpaka watabadilisha maumbile halisi aliyowaumbia 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. 


Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu: 

(Na hakika nitawapoteza na nitawatia matamanio, 

na nitawaamrisha, basi watakata masikio ya wanyama, 

na nitawaamrisha, basi watabadili maumbile ya Mwenyezi 
Mungu. 

Na mwenye kumfanya Shet'ani kuwa ni mlinzi wake badala ya 
Mwenyezi Mungu, basi huyo amepata khasara iliyowazi). 
(Surat Nisaa: (119). 


Kwa mujibu wa Aya hiyo ni kwamba yeyote anaebadilisha 
maumbile yake kwa namna moja au nyingine, iwe ni kujichubua 
ngozi, au kuweka dawa nywele ili zibadilike kama ni Mwafrika 
aonekane kama Mzungu, au Mchina au mfano wa hao basi mtu 
huyo anakua: 


1-Amepotezwa na shetani. 
2-Ni mfuasi wa shetani. 
3-Mlinzi wake ni shetani. 


4- Amepata khasara kubwa (Duniani na Akhera). 


Na kutokana na maneno ya Mtume (s.a.w), 

ni kwamba yeyote mwenye kufanya mambo kama hayo, 

ya kujibadilisha maumbile. 

yaani: kujiweka tofauti na alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. 

Mtu huyo amelaaniwa na Mwenyezi Mungu. 


Imepokewa kutoka kwa Asmaa bint Abubakar (r.a) Akisema: 
(Alikuja Mwanamke mmoja kwa Mtume (s.a.w) Akasema: 
Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu; 

Mimi Nina binti yangu bi harusi amepatwa na surua, 

(yaani maradhi ya kudondosha nywele) 

na nywele zake zinaanguka, 

Je niziunganishe kwa nywele za bandia? 

Akasema Mtume (s.a.w): 

Amelaaniwa na Mwenyezi Mungu mwenye kuunganisha nywele 
na mwenye kutaka kuunganishiwa). 

(Yaani mwenye kuunganisha na anaeunganishwa). 
Ameipokea hadithi hii Imam Muslim: (3/1617). 


Na imepokewa kutoka kwa jaabir bin Abdullah (r.a), 
(Mtume (s.a.w) amekataza kwa Mwanamke kuunganisha 
chochote kwenye kichwa chake). 

Ameipokea Hadithi hii Imam Muslim: (1679). 


Na mfano wa hii ni hizi nywele za bandia zinazojulikana katika 
zama zetu kwa jina la wigi (wig) au baroka. 


Na wenye kuunganisha nywele kwa zama zetu ni Hawa watu wa 
saloon. 


Na mfano wa haramu hii vilevile kuvaa nywele za kuazima 
kama wanavyofanya baadhi ya waigizaji wa kike na wakiume 
wasiokuwa na tabia nzuri kwenye tamthilia na michezo ya 
kuigiza. 


Na hao wasanii wamechangia kwa kiasi kikubwa sana kuihari 
jamii. 

Imefika mahala kwamba vijana wengi wa kike na wa kiume, 
kila anaekua, anatamani awe msanii wa tamthilia au mwana 
muziki, 

kwasababu amekua akiwatazama hao katika runinga, 
kwahiyo akajenga mapenzi ya kuwapenda na kupenda 
wanayoyafanya. 

Huu ni msiba mkubwa katika umma wa kiislamu. 


Na familia za kiislamu nyingi zimeathirika na tabia hizi za 
kisanii, kwasababu katika majumba kumeenea: cd za tamthilia 
na miziki. 

Ndio ukaona watoto wa kiislamu wameiga upuuzi na mambo ya 
haramu. 


Na katika hilo aelewe mzazi ya kuwa ataenda kuulizwa mbele 
ya Mwenyezi Mungu siku ya Qiyama. 


kwa kushindwa kuwafundisha watoto wake mambo ya dini 
ambayo ndio kheri kubwa hapa duniani na kesho akhera, 
kwake yeye mzazi na kwa mtoto pia. 


Kutoka kwa Abdullah bin Omar (r.a), Amesema; 

Nilimsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w), akisema: 
(Sikilizeni: Nyote ni wachunga, na nyote mtaulizwa kuhusu 
hayo mlio yachung. 

Kiongozi ni mchungaji na ataulizwa juu ya alicho kichunga. 
Na mwanamume ni mchunga kuhusu watu wa nyumbani kwake, 
na ataulizwa kwa hilo. 

Na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mume wake na 
watoto, na ataulizwa kwa hilo. 

Na mfanya kazi ni mchunga katika mali ya tajiri wake, na 
ataulizwa kwa hilo. 

Sikilizeni: nyote ni wachunga na mtaulizwa kwa kile mlicho 
kichunga). 

Kapokea hadithi hii imam Muslim. 


Na huu ndio wito wetu kwa wazazi; kwamba tuwafundishe 
watoto wetu dini yetu ya Uislamu. 


Tuwapeleke Madrasa waisome Our-ani, wasome na hadithi za 
Mtume wetu Muhammad (s.a.w), wafundishwe tabia njema za 
Kiislamu, tabia za Maswahaba radhi za Allah ziwe juu yao. 


Ili hata ukifariki utakua umeacha mtoto mwema ambae 
atakuombea dua. 
Nahii ni faida kubwa sana kwako mzazi. 


Mtume (s.a.w) Anasema miongoni mwa mambo ambayo 
yanamfaa mtu baada ya kufa ni: 
(Mtoto mwema ambae atakuombea dua...). 


Kwahiyo tujitahidi kuwalinda watoto wasinge tabia za kikafiri na 
kisanii kwa kuwaandalia mazingira ya kuwafundisha dini kama 
tulivyoeleza hapo juu. 

Na Mwenyezi Mungu Mtukufu ataleta kheri zake. 


Na tuna watahadharisha pia, Mama zetu na Dada zetu wa 
Kiislamu, kuto kuiga tabia za makafiri na wajinga kwa namna 
yoyote itakavyo kuwa, iwe kwa mavazi, au kwa desturi za 
maisha yao (namna wanavyoishi), ni haramu. 


Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu: 

(Na kaeni majumbani kwenu, wala msijishauwe kwa 
majishauwo ya kijahilia ya kizamani. 

Na simamisheni Sala, na toeni Zaka, na mtiini Mwenyezi 
Mungu na Mtume wake. 

Hakika Mwenyezi Mungu anataka kukuondoleeni uchafu, 
enyi Watu wa Nyumba ya Mtume, na kukusafisheni barabara). 
Surat Al-Ahzab: (33). 


Namna hiyo ndivyo wanatakiwa waishi wanawake wa Kislamu, 
na haitoshi kutulia majumbani mwao; 


bali wanatakiwa kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume wake 
(s.a.w). Na kumtii Mwenyezi Mungu ni kufuata maarisho yake, 
kama vile: kuswali, kufunga, kwenda Hijjah, kuwaheshimu 


wazazi, kutoa zaka, kuwasaidia wasio jiweza, kusoma gur-ani, 
kujistiri vizuri, na mfano wa hayo. 


Na kujiepusha na makatazo yake, ni (kuto kufanya) kujizuia na 
kila alicho kikataza (alicho kiharamisha) 
Mwenyezi Mungu na Mtume wake (s.a.w). 


Mfano: 

Ushirikina, zina, riba, wizi, uongo, kiburi, kuuwa, uchawi, kula 
mali ya mayatima, ulevi, kamari, rushwa, umbea, kumuudhi 
jirani, na mfano wa hayo. 


Na kumtii Mtume (s.a.w) ni kufuata Sunna zake, mwenendo 
wake (s.a.w), katika Nyanja zote. 


Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu: 

(Na anacho kupeni Mtume chukueni, na anacho kukatazeni 
Jiepusheni nacho. 

Na mcheni Mwenyezi Mungu. 

Hakika Mwenyezi Mungu ni Mkali wa kuadhibu). 

Surat Al-Hashri: (7). 


NA MWISHO TUNA MUOMBA MWENYEZI MUNGU 
MTUKUFU KUPITIA MANENO YAKE MATUKUFU, 
TUNASEMA: 


(Mola wetu Mlezi! Tupe katika wake zetu na wenetu 
yaburudishayo macho, na utujaalie tuwe waongozi kwa 
wachamngu). Surat Al-Furgaan: (74). 


Ewe! Mwenyezi Mungu tunakuomba utujaalie tuwe ni wenye 
kufuata maamrisho yako na tujiepushe na makatazo yako, na 
utukusanye pamoja na Mtume wetu Muhammad (s.a.w) na watu 
wema siku ya Qiyama. 


Na Rehma na Amani zimwendee Mtume Muhammad (s.a.w) na 
watu wake na Maswahaba wake wote. 
Ameen!. 


10 


